WicipediA 


Pwyleg 


laith Slafonaidd Orllewinol sy'n iaith frodorol Gwlad 
Pwyl 5^ Pwyleg. 

Geiriau 

■ (Ja) jestem [Jan] = [Janj ydw i 

■ (Ty) jestes [Angharadj = [Angharadj wyt ti 

■ Jestes [Karol] = [Karol] wyt ti 

■ (On/Ono) jest [...] = [...] ydy e/o 

■ (Ona) jest [...] = [...] ydy hi 

■ Tak - le 

■ Nie - Nage 

■ Dziçkujç - Diolch 

■ Dziçkujç bardzo - Diolch yn fawr 

■ Nie rozumiem - Dydw i ddim yn deall 

■ Proszç - Os gwelwch yn dda 

■ Przepraszam - Esgusodwch fi 

■ Dzieh dobry - Bore da 

■ Dobranoc - Nos dda 

■ Nie ma za co, Proszç - Croeso (yn ymateb i 
"diolch") 

■ Do widzenia / Do zobaczenia - Da boch chi 

■ Dobry wieczór - Noswaith dda 


Pwyleg üçzyk polski) 

Siaredir 

Gwlad Pwyl, 

yn: 

fel iaith leiafrifol yn Unol 
Daleithiau America, y DU, 


Israel, Brasil, yr Ariannin, 
Lithwania, Belarws, Ffrainc, 


Yr Almaen, Wcrain 

Parth: 


Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

43 miliwn 

Safle yn ôl 


nifer 

siaradwyr: 

29 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Balto-Slafeg 

Slafeg Gorllewinol 

Lachitaidd 


Pwyleg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Gwlad Pwyl, 

Yr Undeb Ewropeaidd 

Rheolir 

gan: 

Cyngor yr laith Bwyleg 

Codau iaith 

ISO 639-1 

Pl 

ISO 639-2 

pol 

ISO 639-3 

pol 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Pwyleg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Wiciaclur 


Chwiliwch am Pwyleg 
yn Wiciadur. 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith . Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 


index.php?title=Pwyleg&action=edit) . 


^^mEginyn erthygl sydd uchod am Wlad Pwyl. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 
org/w/index.php ?title=Pwyleg&action=edit) . 

















































Wedi dod o "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Pwyleg&oldid=5383367' 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 26 Maì 2018, am 15:24. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



